
MdjMðarrit til stuð'nings kirkju og kristindómi Islendingn, 
gefið út af liinu ev. lút. kirkjufélagi íd. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON, 


9. árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1894. 

Nr. 7. 


Davíðs sálmr 51. 

Eftir séra Vai.Demar Bkiem. 


L:ig: HvatJ Iiefir þú, minn hjnrtkær Jesú, broticJ. 

1. 0, drottinn gufi, eg man til synda minna, 
en meira þó til velgjörninga þinna. 

þótt séu öll mín afbrot fjöllum hærri, 
þín ást er stœrri. 

2. Eg móti þér hef mörgum sinnutn brotið, 
en miskunn þína ótal sinnum lilotiö. 

0, virzt þú enn aS hylja misgjörð mína 
og miskunn sýna. 

d. Mig hreinan þvo úr lílcnar þinnar lindum 
og lauga mig af öllum mínum syndum, 
svo hreinn eg verði’ og hvítr eins og mjöllin, 
sem hjúpar fjöllin. 

Nú skapa, guð, mér hreint í brjósti hjarta, 
svo lielga þína mynd eg speg'i bjarta, 
og styrk að nýju atl í anda mínum 
meS anda þínum, 


4 . 







—98— 


5 Frá augsýn þinni ei mig hrek tilbaka, 
og anda þinn ei frá mér virztu taka; 
og gef eg aftr frelsi fagna megi 
á frelsisdegi. 

6. Eg vildi feginn fórn þér dýra bjóSa, 
en fórn ei neina til eg hef svo góða; 
eg hef ei nema hjarta sundrmarið, 

því hitt er farið. 

7. En sundrkramið, sundrmarið hjarta 
þótt sýnist fyrir þér ei mega skarta, 
eg veit þú, guð, ei vilt það fyrirlíta, 

en vel því hlíta. 

8. Upp bygg þú, drottinn, borgarmúra þína 
í brjósti mér, og hrœr þú. tungu mína, 

svo gegn um hjartans hlið þér vegsemd ómi 
og heiðr rómi. 

--i ~~~ f-- - —-~i i - i — i' i - 

Að Uiðja í Jesú nafiii. 

J>ýtt úr Sunday School Times (Philadelphia). 

Jesús segir margsinnis við lærisveina sína: „Hvers sem þér 
biðjið í inínu nafni, það mun eg veita“; „Ef þér biðjið einhvers í 
mínu nafni, mun eg veita það“; „Hvers þér biðjið föðurinn í 
mínu nafni, það mun hann veita yðr“; „Á þeim tíma tnunuð þér 
biðja í mínu nafni, og ekki segi eg yðr, að eg muni biðja föður- 
inn fyrir yðr, því sjálfr faðirinn elskar yðr af því þér liafið 
elskað mig og haíið trúað, að eg sé kominn frá guðií'. Hvað 
þýðir allt þetta ? Hvað er að biðja í Jesú nafni ? Er það, eins 
og margir kristnir menn sjmast ætla, að eins fóigið í því, að 
bæta við bæn sína, er maðr hefir endað hana, þessum eðaþvílík- 
um niðrlagsorðum: „Og um allt þetta biðjum vér þig í Jesú 
nafni“? Eða er það nokkuð miklu rneira, sem hér er átt við ? 

Til forna hjá hinum austrœnu þjóðum var svo litið á, að 
„nafn“ þess eða þess mannsins táknaði nákvæmlega persónu 



-99- 


hans. Nafnið og persónan var eitt og hið sama. • Aftr á móti 
liefir „nafn“ eftir nútíðarhugsan hinna vestrœnu þjóöa lítiö aðra 
þýðing en áskiúft, sem fe.st er við þann mann, er nafnið bcr, í því 
skyni að eins, að greina hann frá öðrum mönnum. Að vita nafn 
einhvers, hafa rétt til að bera það nafn, tala og koma fram í því 
nafni þýddi samkvæmt hinum forna skilningi það, að vera hlut- 
hluttakandi í hfi þess sama manns, og gat sú hlutdeild hafa 
fenjnzt annaðhvort með fœðino'unni, eða við sriftiníí, eða með 
sérstökum sáttmála (arfieiðslu), og var þá sá, sem þennan rétt 
hafði öðlazt, orðinn nokkurskonar fulltrúi þess manns, er hann 
hafði fengið nafn sitt frá. Sonr, sem gengr undir nafni föður 
síns, ber eins og með sér persónu föður síns; hann á rétt á því 
og býst líka við því, að sér sé sýnd öll sú virðing, er föður hans 
tilheyrir. Maðr tilheyrandi einhverri ijölskyldu eða ætt 
er viði’kenndr eins og sá, er tilkall á til heiðrs þess, sem fjiil- 
skyldunni eða ættinni tilheyrir. Óbreyttum hermanni eða þjóni 
einhvers konungs eða landstjóra, sem kemr með boðskap frá 
herra sínum, er skyldugt að taka ekki fins og hann kœmi í 
nafni sjálfs sín, heldr með allri þeirri virðing, sein sjálfsagt er 
að sýna erindsreka slíkra höfðiagja. Að biðja eða koma í nafni 
einhvers annars er því samkvæmt austrlenzkum og biblíulegum 
skilningi sama sem að vera fulltrúi þess mauns, er maðr hefir 
fengið nafn sitt frá. 

þegar œðsti prestrinn í ísrael kom fram fyrir drottin sem 
fulltrúi hinna tólf kynkvisla til að biðja um miskunn og náð 
þeim til handa, þá bar hann á brjóstinu, yfir hjartanu, brjóst- 
skjöld settan fjórum gimsteinaröðum; og „steinarnir voru tólf 
eftir nöfnum Israelssona, hver með sínu nafni, grafnir með inn- 
siglisgrefti, og nafn á hverjum þeirra eftir nöfnum hinna tólf 
kynkvísla" 1 ). Og Aron, œðsti prestrinn, fék þessa skipan : 
„Aron skal ávallt bera nöfn Israelsmanna í dómskildinum á 
brjósti sínu, þegar hann gengr inn í helgidóminn, til minningar 
fyrir drottni“ 2 h þess var eigi þörf, að Aron nefndi á nafn 
hverja einstaka kynkvísl í hvert skifti sem hann gekk inn i 
helgidóininn svo sem fulltrúi bæði þeirra allra í einni heild og 
hverrar út af fyrir sig. Hann kom fram í þeirra stað. Nöfn 
þeirra voru í hjarta hans, rnerki þeirra og tákn voru á brjósti 
i) 2. MÓS. 28, 21, 2) 2. MÓS. 2S, 29, 




— 100 — 

hans, ogþeirra vegna stendr hann frammi fyrir drottni biðjandi 
og berandi fram fórn eins og þarfir þeirra útheimtu. 

Á líkan hátt getr undirherforingi þann dag í dag komið 
fram fyrir yíirhershöfðingja, með merkjum þeim, er táknastöðu 
hans áöxlunum, og einkennum herdeildar þeirrar, sem hann til- 
heyrir, á brjíistinu, og í nafni herforingja-stöðu sinnar borið 
fram einhverja bœn, og er honum þá að sjálfsögSu tekið sem 
fulltrúa fyrir þá sömu herdeild. Eins getr að sínu leyti amerík- 
anskr borgari, er hann er staddr utanlands, og stendr uniir 
ílaggi Bandaríkja, búizt við að verða viðrkonndr sem þegn þess 
þjóðveldis með öllum þeim heiðri, er þar með fylgir, 
alveg eins fullkomlega eins og hefði hann nefnt á nafn í lieyr- 
anda hljóði öll sambandsríki lands síns, fjörutíu og fjögur að 
tölu, hvert á eftir öðru í réttri röð svo sem deildir ríkisheildar 
þeirrar, sem liann er þegnskyldr og um leið getr krafizt þess af 
að veiti sér vernd. Að koma og biðja í nafni einhvers er þannig 
ekki fólgið í því, að kalla upp nafn persónunnar, sem nafnið á, 
heldr í því, að koma fram sem fulltrúi þeirrar sömu persónu. 

Og að því er þá snertir það, sem nú er umtalsefni vort, að 
koma í Jesú nafni og biðja í Jesú nafni, þá getr enginn með 
réttu tileinkað sér fyrirheit þau, er Jesús hefir gefið þeim, sem 
biðja í hans nafni, fyrir það að hnýta nafn Jesú við bœn sína; 
þá fyrst hefir maðr þennan rétt, þegar rnaðr kemr frarn sem full- 
trúi fyrir það, sem naf'n Jesú táknar. þeir menn voru til ádög- 
um postulanna, sem hóldu, eins og margir kristnir menn nú á 
tímum ímynda séi', að maðr fengi sérstakt vald frá guði fyrir 
það að nefna Jesú nafn, rétt eins og það væri einhver töfraþula. 
Og menn með þessum hugsunarhætti „tóku sér fyrir, að nefna 
yfir þeim, er jýáðust af illum öndum, nafn drottins Jesú, segj- 
andi: Eg særi yðr við Jesúm, sem Páll prédikar." Og eitt sinn, 
er hinn illi andi var særðr á þennan hátt, svaraði hann og sagði 
við þá: „Jesúm þekki eg, og við Pál kannast eg, en hverjir eruð 
þér?“ og hinn illa anda sakaði ekki neitt, heldr þvert á móti þá, 
sem tekið höfðu sér Jesú nafn í munn. (Pg. 19, 13—16). þeir 
aftr á inóti, sem höfðu anda Jesú og voru hluttakandi í eðli 
hans, lifðu og breyttu og töluðu og hugsuðu í hans nafni, nutu 
stöðugt velþóknunar guðs og öðluðust kraft afhæðum. Ogþeir, 
sem þannig liíðu í hans nafni, urðu sökum nafns lians fyrir 



— 101 — 


elsku eSa hatri frá fólki því, er þeir umgengust. Og allir þeir, 
sem þann dag í dag lifa í Jesú nafni, reyna nákvæmlega hið 
sama. 

Hinn himneski faðir lítr til þeirra, sem leita til hans eftir 
blessan, og sér á andlitum þeirra og heyrir á rödd þeirra og les 
út úr hjartaslögum þeirra, að þeir el.ska son lians, eru honum 
líkir og lifa í honum. Og sökum sonarins, sem þeir eru eins og 
fulltrúar fyrir, tekr hann þá að sér og veitir þeim hina kær- 
leiksríku hjálp sína til þess að bœta úr öllum þörfum þeirra o? 
fullnœgja sérhverri brá hjartna þeirra. })að, sem ávinnr þeim 
velþóknan guðs, sonar hans vegna, er ekki merki krossins, sem 
þeir kunna að bera á brjóstinu „í hans nafni“, né heldr orðin „í 
hans nafni“, er þeir kunna að enda hverja einstaka bœn sína 
með, heldr er það sönnun sú, sem þeir bera innst í hjarta sínu, 
fyrir því, að þeir í lífi sínu sé eitt með hinum eldra bróðursínum 
eins ogguðs börn. Vér verðum að sýna, og ekki að eins segja, að 
það, sem vér biðjum uin, biðjum vér um í Jesú nafni, ef guð á að 
anza því og taka það til greina. þiegar þessu er haldið föstu, 
þá sést það skýrt, að fyrirmyndarbœnin, sem Jesús liefir geíið 
oss til þess að biðja með, er bœn í nafni höfundarins, enda þótt 
í henni sé hvergi nefnt nafn hans; og eins er það líka auðsætt, 
að mörg bœn, sem ekki nefnir hann á nafn, getr í sannleika 
miklu fremr verið í nafni hans heldr en margar aðrar bœnir, 
sem hafa það nafn í sér, en sem ekki erufram bornar íþvínafni. 

Ef vér viljum biðja um eitthvað í Jesú nafni, þá verðutn 
vér að hafa vissu fyrir því, að vér þurfum að fá það hans vegna, 
og að það sé nokkuð það, sem hann rnyndi biðja um oss til 
handa, ef liann í raun og veru stœði í vorum sporum og tíytti 
fram bœnir fyrir c>ss. Ef vér á þennan hátt koinum til föðurs- 
ins, þá komum vér í nafni, anda og líking sonar hans. Og fað- 
irinn mun heyra oss og svara bœnum vorum, fyrir þá sök, »ð 
vér erum fulltrúar sonar hans, sem' er hinn œðsti fulltrúi hans 
sjálfs. 

Ilvað gjört var og livað ekki var gjört á synodus. 

Prestastefnan íslenzka, sein synodus er kölluð, var í sum- 
ar haldin í Reykjavík, um sama leyti og vant er, 4. Júlí. Yoru 



— 102 — 


]?ai’ saman komnir 4 priifastar, 10 prestar og 2 prestaskóla- 
kennarar, auk stiftsytirvaldanna, ];að er að segja biskups og 
atntmanns suðr- og vestrlandsins. Séra Ólafr Ólafsson í Arn- 
nrbœli prédikaði og liafði fyrir texta 1. Mós. 4, 9-10 (: „þi sagði 
drottinn við Kain: Hvar er Abel bróðit' þinn? Og hann mælti: 
það veit eg ekkki; á eg að geta bróður míns?“ o. s. fr' 7 .). því 
næst var fundrinn settr í efrideildarsal alþingishússins, og var 
nú, í fyrsta sitini í sögu synodusar, haldinn í heyranda hljóði. 
Iíafði sú nýlunda verið samþykkt á synodus í fyrra. 

Annars gjörðist fátt, er tíðindum sætti, á samkomu þessari, 
enda stcíð lnin ekki yfir nema tæpar 4 stundir, að því er 
Kirlcjublaðið' segir frá. Eftir vanda var fé nokkru úthlutað 
til uppgjafaprestaogprestaekkna ogskýrt frá hag hins svo kall- 
aða prestsekknasjóðs. Biskup skýrði frá því, að nefndin, sem 
um árið var kosin til að endrbœta handbók presta, væri vinn- 
andi og hefði þegar kornið sér sarnan um fiest undirstöðu-atriði. 
Sömuleiðis vakti hann tnáls á sölu biblíunnar og nj'ja testa- 
mentisins frá brezka biblíufélaginu og beiddist þar fylgis fund- 
armanna. Einn prestr hreifði því, að prestum væri leyft að 
fella niðr guðsþjónustur í kirkjum sínum svo sem þrjá sunnu- 
daga á ári, svo þeir fengi þá tœkifœri til að heiinsœkja ná- 
grannapresta sína og heyra þá prédika. En því var mótmælt, 
og var í þess stað komið með þá bending, samkvæmt þvi, er 
tíðkast í Danmörk, að heppilegt væri, að nágrannaprestar, til 
þess betr að geta kynnzt hver öðrum, kœmi saman á virkum 
dögum hver hjá öðrum, i þvi skyni að rœða unt andleg mál, og 
enn fremr, að þeir í \iðlögum á helgum d<"gum hefði kirkna- 
skifti og flytti „messur - ' hver fyrir annan. 

Eftirfylgjandi tillaga kom frá biskupi og var samþykkt í 
einu hljóði: „Synodus lýsir yfir því, að nú, þegar viðunanlega 
er bœtt úr prestafœðinni á íslandi. sé það œskilegt, að nokkur 
prestaefni, sem því gæti við komið, vildi helga starfseini sína 
andlegum þörfum landa vorra í Vestrlieimi.“ S'unuleiðis hreifði 
biskup samskotum til missíónsprestsins íslenzka í Utah, séra 
Runólfs Bunólfssonar, og ráðgjcrði, að rita um það mál í pró- 
fastsdremin sunnanlands. 

Minnt var líka af einum fundarmanni (séra Jens Pálssyni) 



—103— 


á samþykkt synodusar í fyrra um samskot til hinnar fyrirhug- 
uðu skólastofnunar kirkjufélags vors hér í Vestrheimi. 

A hin tvö stórmál, sem uppi voru á synodus í fyrra: frum- 
varp til laga um kirkjur landsins og fruinvarp til laga um 
skipulag og stjórn andlegra máia í hinni íslenzku )?jóðkirkju, 
sýnist á þessari synodus alls ekki hafa verið minnzt. Bæði 
frumvörpin komust inn á alþing í fyrra, en hvorugt fékk þar 
framgang, og hið síðara var jafnvel alls ekki rœtt. Frá aðal- 
efni þess var skýrt hér í blaðinu í fréttunum frá synodus í fyrra 
( Sam . VIII, 6). Hið fyrra frumvarpið fór því meðal annars 
fram, að myndaðr yrði sameiginlegr kirkjusjóðr fyrir allt land- 
ið, og hafa á síðast liðnu ári margar raddir víðsvegar að úr 
landinu komið fram, bæði frá héraðsfundum og einstökum 
mönnum, gegn því fyrirkomulagi. En þeir, sem nú sátu á syn- 
odus, láta ekkort til sín heyra um það mál. 

Enn þá merkilegra finnst oss þó það, að hvorki ritstjóri 
Kirkjitblað'sins né neinn annar skyldi með einu orði á þessari 
synodus minnast á hið mikla nýmæli, er KirkjiMaðiff einmitt 
á þessu ári hefir tekið upp og ritað á prógramm sitt, um að losa 
kirkjuna á íslandi undan landstjórninni. Aðskilnaðr ríkis og 
kirkju er vitanlega það stórkostlegasta og þýðingarmesta mál 
sem komið hefir upp í íslenzku kirkjunni frá því hún varð til, 
að undanskilinni trúarbótinni lútersku á 16. öldinni. 0g hvort 
sem fleiri eða færri kennimenn í kirkju íslands eru enn sem 
komið er með því nýmæli eða ekki, þá má furðu gegna, að eng- 
inn þessara synodus-manna skyldi finna hjá sér hvöt til að 
hreifa því á fundi þossum og gjöra það þar að almennu utnrœðu- 
efni. Mest furðar oss á þvi, að ritstjóri KirlcjublacTsins skyldi 
ekki nota tœkifœrið til að skýra þetta sitt eigið mál fyrirfund- 
armönnum og vekja áhuga þeirra á þ\ í. Hann var þó áðr bú- 
inn að þreifa fyrir sér meðal kennilýðsins í landinu og fá vissu 
um það, að málinu myndi af mörgum vel tekið. Hann hafði eigi 
löngu á undan synodus-fundi þessum í blaði sínu sagt frá áliti 
6 prófasta því viövíkjandi, og sýnt, að þeir allir, að einum und- 
anteknum (séra þórarni Böðvarssyni), voru honum sammála. 
Mátti því ólíklegt virðast, að ritstjóri Kbl.s myndi standa einn 
uppi með þetta nýmæli sitt á fundinum og þyrfti fyrir þá sök 
að forðast að bera )mð þar fram, Við mótmælum hefði auðvit- 



— 10 -}— 


að mátt búast, aft minnsta kosti frá þessum eina prúfasti, sem 
þegar bafði opinberlega lýst ylir því að hann væri á móti, því 
vafalaust lietir hann vei'ið á synodus þessari. En oss finnst 
endilega, að það hefði í alla staði verið œskilegt, að fásem allra 
fyrst, og }?á að sjálfsögðu einmitt nú á synodus, greinilega að 
heyra, hvað þeir hafa til síns máls, sem telja aðskilnað ríkis og 
kirkju hégúmamál 1 . Vitaskuld er það reyndar, að synodus þessi 
liefði orðið að sitja nokkrum klukkustundum lengr en hún 
gjijrði, hefði þetta stórmál verið tekið þar fyrir og rœtt nokkuð 
til lilítar. En úr því að þessir íslenzku prestar á annað borð cru 
að hafa fyrir því að koma saman víðsvegar að í því skyni að 
rœða um almenn velferðarmál kirkjunnar, þá sýnist ekki mætti 
minna en þeir hefði þolinmœði til að sitja á þeitn samfundi einn 
hoilan dag, og að minnsta kosti verðr að telja það ómynd, að 
menn fiýti sér burt af almennri kirkjulegri samkomu, sem ber 
nafnið synodus, áðr en fullar fjórar stundir eru liðnar. í fyrra 
og hitt hið fyrra, og jafnvel árið þar á undan, sýndist iiin íslenzka 
synodus vera að manna sig upp til að verða eitthvað í líking 
við tilsvarandi kirkjuþing í öðrurn löndum. En í ár hefir aftr 
þyrmt yfir samkotnu þessa og augsýnilega sótt í gamla horíið. 
í fyrra kom einn synodus-prestrinn með fyrirlestr, og hið sama 
hafði af öðrum manni (þá veranda forststöðumanni prestaskól- 
ans) verið gjört árið áðr, en í ár hefir enginn neitt þvílíkt frant 
að bera. Stórmál þau, er nefnd eru hér að framan, voru uppi á 
synodus í fyrra, og auk þeirra var líka hreift kristniboðsmálinu, 
þó að það fengi þá daufar undirtektir. I ár er algjörlega þegj- 
andi gengið fram hjá því eins og hinum báðum. Árin tvö næstu 
á undan þessu hefir synodus staðið yíir frá því um ntiðjan dag 
og þangað til um miðnætti, en í ár er allt fundarhaldið búið á 
tæpum fjiíruin klukkustundum. í fyrra og liitt hið fyrra var 
ltka í Kirlcjuhlacfinu, getið utn, hverjir það voru, sem sátu á 
synodus, en í ár fær maðr ekki að sjá nöfn synodusmannanna, 
enda lætr Kirl-jubladiff sér í þetta skifti nœgja, að koma með 
ágrip Isafoldar af fundargjörðunutn. 

Ekki er þó vert að gleyma því, að þessi síðasta synodus á 

i) vSéra þórarinn hefir nú að vísu í Kirkjublaúinu að nokkru fýjört grein fyrir 
skoðan sinni á málinu, En fieiri eru sjálísagt á móti en hann, og frá Jeim hefir 
ekkert heyrzt, 



—105— 


íslandi hefir veri<5 að hugsa um andlegar þarfir vorar, Vestr-ís- 
lendinga. Yfirlýsingin um það, að nokkur prestaefni þar heima 
ætti nú úr þessu að fara að leita hingað vestr til þess að starfa 
með oss að málefni guðs ríkis, ber vott um gúðan hug oss til 
lmnda, og vér kunnuin biskupinum sérstaklega þökk fyrir, að 
hann hreifði því móli, enda þótt naumast verði á næstu árum 
innan kirkjufélags vors pláz fyrir fleiii kennimenn en þá iaeinu 
ungu námsmenn yora, sem nú eru að undirbúa sig undir prest- 
skap á skóium hér í landinu, í viðbót við þá presta, sem vér þeg- 
ar höfum. Áskoran biskupsins um samskot til stuðnings séra 
ltunólfi í Spanish Foik óskum vér að gæti haft sem inestan 
árangr, það því fremr sem kirkjufélag vort hefir hingað til svo 
gott sem ekkert getað fyrir liann gjört. þó að hið enska lút- 
erska kirkjufélag General Couneil, sem hefir gjört hann að 
presti, hafi tekið hann og missíón hans meðal landa vorra þar í 
Morinónalandinu að sér, þá væri óneitanlega viðkunnanlegra, 
að honum og því trúarboðsfyrirtœki kœmi einliver stuðningr nr 
íslenzkri átt. 


-^ooc>4-- 

IVýtt nppeldisrit. 


Meðal rita þeirra, er í ár koma frá þjóðvinafélaginu ís- 
lenzka, er „uppeldisleiðarvísir", sem heitir „foreldrar og börn“, 
rúmlega hálft annað hundrað blaðsíður að stœrð í smáu 8 blaða 
broti. Bókin er sögð að vera frumrituð á bollenzku, en séra 
Ólafr Ólafsson í Arnarbœli hefir fœrt hana í íslenzka búning- 
inn, sem hún birtist nú i, og hetír hann um leið talsvert snikk- 
að hana til, svo hún gæti befr átt við ástandið á íslandi. 

Upphaf bókarinnar er dálítið merkilegt fyrir þá sök, að 
það heyrist vera bergmál af ritgjörð, sem vér tókum saman fyrir 
8 árum og ’oyrjuðum tneð 1. tölublað Sameininnarinnar. Yar 
þar lagt út af orðunum „Eitt er nauðsynlegt", og stendr þetta 
í þeirri grein: „það, sem þar (nl. á íslandi) er sérstaklega talið 

-brj ; n nauðsyn fyrir þjóðina á þessum tíma, er meðal 

annars þetta, að meira stjórnfrelsi fáist, að búnaðrinn taki fram- 
fiirum, að verzlanin komist í hendr landsmanna sjálfra, að 
mönnum notist til hlítar sínar eigin fiskiveiðar,-að 



— 106 — 


samgöngur verði margfalfc greiðari en er bæði á sjó og landi“ o. 
s. írv. — Bók séra Ólafs byrjar með þessari spurning: „Á 
hverju hefir þjóð vor nú mesta þört?“ Og síðan er haldiö á- 
fram með þessum orðum: „Á þessa leið spyr margr alvörugefinn 
rnaðr um þessar mundir. Svörin verða ýmisleg, sem við er að 
búasfc. Einn segir: Yér þurfum helzfc af öllu meira sfcjórnfrclsi. 
Annar: Vér þurfum að auka og bceta samgöngurnar. þriðji: 
Vér þurfum að efla atvinnuvegina.“ í ritgjörð vorri stendr 
nokkru á eftir því, er þegar er fcilfœtfc: þú hefir mikla áhyggju 
og umsvif fyrir mörgu, en eitt er nauðsynlegt — segir frelsari 
heimsins, — — drottinn Jesús Kristr“, o. s. frv. En hjá séra 
Ólafi stendr svo: „Við oss íslendinga, eins og raunar íieiri þjóð- 
ir, má segja: þér hafið mjög miklar áhyggjur og umsvif fyrir 
rnörgu, en eitt er nauðsynlegt.“ það er auðsætt, að þetta berg- 
mál af orðuni vorurn í upphafs-nr.i Sameiningarinnar er frá 
þýðandanum og heyrir ekki frumritinu til. 

Eins og geta má nærri er margt satt og rétt í bók þessari, 
og ýmsar góðar bendingar eru þar vafalaust snertandi barna- 
uppeldi, sem aldrei hafa áðr verið teknar fram í riti á íslenzku. 
En langt um betr finnst oss vera gengið frá ritlingi Herbert 
Spencers um uppeldi, sem út var gefinn á íslenzku íyrir nokkr- 
um árum. Meginreglum Spencers með öllum kostum þeirra og 
löstum er þó fylgt í þessum nýja uppeldisleiðarvísi. Spencer 
tekr, eins og kunnugt er, ekki kristindóminn með í reikning- 
inn. I bók séra Ólafs er reynt að bœta úr því, en elcki kemr 
það fram nema á pörtum, í einstökum köflum, sem oss finnast 
standa í mjög lausu sambandi við aðalhugsan bókarinnar, nærri 
því eins og þeim hafi verið bœtt við á eftir. Er líklegt, að 
mest af því, er trúna snertir í bókinni, sé af þýðandanum skot- 
ið inn í ritið frá hans eigin brjósti, og að s\ o miklu leyti sein 
það getr samrímzfc ritinu í heild sinni, er það góðra gjalda vert. 
Á bls. 12. er fundið að því, hve rœkilega fylgt bafi verið á Is- 
landi „áminningunuin hans Salómons, að spara ekki vöndinn,“ 
og í þess stað ráðið til þess að „fara vel að barninu" og „sýna 
því kærleika“. þetra er ekki heppilegt. Rétt eins og áminn- 
ingar þær í biblíunni, sem hér er átt við, sé nú orðnar úreltar, 
dugi nú ekki lengr; og rétt eins og ekki gæti neinn sannr 
kærleikr staðið á bak við aga þann, cr hér er utn að rœða. 



—107— 


það kemr fram á þessum stað eins og svo undr víða í bók 
þessari, að ekki er komið með nema hálfan sannleikann. 

Skrítið er að sundrliða vitið í þessa sex hœfilegleika: eftir- 
tekt, hugmyndakraft, skilning, minni, dómgreind, ímyndunar- 
afl — og taka svo á eftir fram, þá er öllum þessum vit-tegund- 
um hefir verið lýst: „Sumir bœta hér við skynseminni". Og 
hvað er svo skynsemin? Svar: Hún er „hœtileikinn til þess að 
koinast út yfir hið skynjanlega og endanlega, til þess að rann- 
saka alla hluti ofan í kjölinn, komast að takmarki allra hluta> 
hœfileikinn til þess að komast út yfir hið verulega, tii þess að 
inynda hugsjónir“(!). Er ekki þetta svart? 

Á bls. 40. stendr: „í hjarta mannsins er lind lífsíns, en þar 
er og uppspretta minnisins“. þetta um uppsprettu minnisins í 
hjartanu er víst ekki fullkomlega hálfr sannleikr. 

það er margt tieira geggjað af því, sern sagt er til þess að 
gjöra grein fyrir hinum eintöku hœfiiegleikum vitsins. Uin 
reikningsnám er tekið fram, að það sé flestu öðru betr fallið til 
þess að „styrkja og æfa dómgreindina lijá unglingunum", og þar 
við svo tafarlaust þessu bœtt: „Sannleiksást þess, er dóminn 
fellir, rœðr og mikiu um það, hvort dómrinn verðr réttr eða 
rangr“. það, sem hér er sagt um sannleiksástina kemr þarna— 
við hliðina á þýðing reikningsnámsins—eins og skollinn úr 
sauðarleggnum. Rétt ályktan hugsunarinnar eins og í reikn- 
ingsdœmi á ekkert skylt við það, hvernig menn dœma um það 
eða það í siðferðislegu tilliti. Um ímyndunaraflið er kennt, að 
það sé „gáfa sú, er vér setjum saman með orð og atvik, er ann- 
aðhvort hafa fyrir oss borið í raun og veru, eða þá ekki eru á 
rökum byggð“, og „kallast þá ímyndunaraflið skapandi“. þetta 
er hin mesta lokleysa. 

Ekki er betr gjörð grein fyrir „tiltínningunum" á 43. bls- 
þar segir svo: „Ef oss er boðið í veizlu, vekr það lijá oss gleði; 
en hluttaka í veizlunni vekr hjá oss kæti. Ef vér aftr á móti 
setjumst aftr af veizlunni og metum meira að rœkja einhverja 
lielga skyldu, þá vekr það hjá oss hjartanlega ánoegju." Og enn 
fremr: „Gleðin, sem vaknar, er oss er boðið í veizlu, er kölluð 
andleg tilfinning; kætin við veizluborðið holdleg tilfinning, en 
ámegjan yfir því að metx skylduna meir en veizluna, siðferðis- 



—108— 


leg tilfinning“. þetta allra síðasta má til sanns vegar fœra. 
Allt hitt er blátt áfratn bull. 

Hæpiö er að kenna eins og á bls. 08., að ósannsögli sé stund- 
um ekki annað en sjúkdómr, þó að læknir, setn sagt er sé nat'n- 
frægr, sé fyrir því borinn. Eða sé eitthvað satt í því, þá á sá 
sannleikr alls ekki lieima í svona löguðu riti. Hér átti að eins 
að vera rœtt um siðferðislega ósannsögli; því nær það ekki heldr 
neinni átt að vera að taia um ósannsögli, sem eigi rót, sína í of 
miklu ímyndunarafli. 

Á bls. 90. er sagt, að börn og unglingar ætti helzt aldrei að 
heyra frásögur af vondum mönnuni. Ef það væri rétt, þá 
dygði ekki að hafa í biblíusögum þeim, setn börnum eru ætlað- 
ar, neitt um Kain eða Absalon eða Júdas. Um aðra eins menn 
í fornsögum vorum og Mörð Yalgarðsson mætti þá auðvitað 
ekki heldr frœða þau neitt. 

A 119. bls. er rninnzt á metorðagirndina og tekið fram, að 
hún veki viljann og kappið hjá ungum og gömlum, enda sé 
þetta ráð oft notað við börn og unglinga, Engin athugasemd 
er við þetta gjörð, heldr þvert á móti gengið út frá því svo sem 
nokkru sjálfsögðu: „Fermingarbörnunum er raðað eftir því 
livernig þau eru að sér; skólabörnunutn sötnuleiðis." Yeit þá 
ekki höfundrinn eða þýðandinn, að svona löguð niðrröðun er nú 
sem óðast að leggjast niðr, og að minnsta kosti í sambandi við 
ferminguna af ílestum dœntd algjörlega óhafandi. 

Á 93. bls. stendr: „Ef illa fer (nl. fyrir börnunutn), er það 
foreldrunum hin mesta og bezta huggun, að vita með sjálfum 
sér, að þau hafa gjört allt, sem í þeirra valdi stóð, til þess að at'- 
stýra ógæfunni.“ Skyldi þetta virkilega vera sögulega og sál- 
arfrceðislega rétt? Skyldi samvizkusömum foreldrum nokkurn 
tínia finnast þeit’ hafi gjört allt, sem í þeirra valdi stóð, til þess 
að leiða börnin sín á veg gæfunnar? 

Um einstöku óviðkunnanleg orð eða orðatiltœki, sem fyrir 
koma í bókinni, er ekki vert að tala. Taka má þó fram, að í 
svona lagaðri bók er of ó'di'ðulegt að tala uin „stráka og stclp- 
ur“ (bls. tSl. og víðar). Og þar seni liaft er eftir fólki (á bls. 
23.), að það sé á mannfundum að rœða uitt annað etns og „geld- 
ingarstrenginn" í folunum", þá er slíkt alveg óþolanda. 

Yér erum dauðhræddir um, að bók, setn úir og grúir af við- 



líka axarsköt'fcum og þeim, er hér hafa verið fcilfoerð, geti undr 
lífcið gagn gjört, pó að margfc sé þar innan um satfc og réfct, eins 
og að framan er um getið. 


Frá því. hefir áðr verið sagt í Sam. (Jan. 1893), að Gyðingá- 
land hafi fyrir skemmstu fengið sína fyrstu járnbraufc frá Jaffa 
(eða Joppe, eins og bœrinn er kallaðr í biblíunni) við strönd 
Miðjarðarhafsins gegn uin Ramie og Lj'dda til Jerúsalern. Sú 
leið er ekki nema lítill vegarspotti, einar 36 enskar mílur. En 
nú, rétfc í söinu andránni og verið er að þinga um járnbrautar- 
lagning á íslandi, kemr frétt um það, að byrjað sé á tveimr 
nýjum járnbrautum í landinu helga og þar í nágrenninu. Onn- 
ur þeirra liggr eða á að liggja frá Haifa og Akka, tveim 
bœjutn hvorum skammt frá öðrum við Miðjarðarhafið á 
ströndinni vestr af Galíleu, norðr og austr til Damaskus, og 
er Esdraelon-sléttan og Jesreel-dalrinn á þeirri leið. Bœrinn 
Haifa er rétt lijá f jallinu Karmel; Akka eða Akre er litlu norð- 
ar, aikunnr bœr frá sögu krossferðsnna á miðöldunuin. Hin 
nýja járnbrautin byrjar í bœnum Beyrout á strönd Sýriands 
all-miklu norðar og á að iiggja þaðan austr og suðaustr um 
land og eins og hin áðr nefnda ná til Damaskus. það er frakk- 
neskt félag, sem leggr þá braut, en enskt félag, sem leggr hina.— 
þá hefir og í síðustu tíð út úr brautinni milli Jaffa og Jerúsal- 
em verið lögð braut suðr eftir landi (Júdeu) allfc til Gaza, og nú 
erákveðið, að halda henni áfram suðr um Súez-eiðið til Egypta- 
lands. 

það er eitthvað undarlegfc að hugsa um landið helga, land 
pafcríarkanna, spámannanna og postulanna, föðurlandið frelsar- 
ans, orðið að járnbrautalandi. Og þó má vera, að bent sé á ]?að 
í sjálfri biblíunni, að einmitt þetta óvænta og undarlega muni 
á sínum tíma koma fram. I spádómsbók Esajasar eru nokkrir 
staðir, sem sumir vilja nú skilja svo, að þar sé verið að spá fyr- 
ir þessum járnbrautum, sem landið er að fá á þessum túna. 
Helzti staðrinn er í 8. versi 35. kapítulans, sem eftir íslenzku 
biblíunni hljóðar þannig: „þar skal verða brautarvegr. Sú 
braut skal kallast hin helga.“ Nákvæmar þýtfc á þetta að vera 
eftir orðanna hljóðan í frumtextanum: „þar skal verða uppbækk- 



— 110 — 


uð braut og braut; og brautin til helgidóinsins skal hún kölluð 
verSa.“ Nafn Jerúsalems er á tungu Araba og lleiri austi-- 
landamálum blátt áfram „Helgidómrinn". Hin nyja járnbraut 
frá Joppe til Jerúsalem er nú líka af Aröbum þar eystra kölluð 
Trekli Ellchods, sem þýðir „brautin til helgidómsins“. ■—■ Hinir 
staðirnir hjá Esajasi, sem tala um óvenjulega stórkostlega braut- 
arlagning um landið, eru 11, 16; 19, 23; 62, 10. Annars hefir 
vanalega andleg þýðing verið lögð í þessa spádóma. 


Fólkstalsskýrslur 



safnaðanna, lagðar fram 

á kir 

'kjuþingi 1894. 



1. 

Winnipegsöfnuðr. . . . 

fermdir 

820 

ófermdir 

330 

alls 

1150 

2. 

Frelsiss. 


175 


160 


335 

3. 

Fríkirkjus. 

» 

122 

>> 

83 

>> 

205 

4. 

Brandons. 


60 


51 

>> 

111 

5. 

þnngvallanýlendus.*. 


77 

>> 

69 

„ 

146 

6. 

Eúterss.*. 


39 


36 

>í 

75 

7. 

Selkirks. 


35 


30 

» 

65 

8. 

Víðiness.*. 


31 


32 

u 

63 

9. 

Brœðras.,. 


88 


70 


158 

10. 

Fljótshlíðars.*. 

» 

72 


43 

» 

115 

11. 

Pembinas. 


97 


120 


217 

12. 

Pétrss. 


95 


85 


180 

13. 

Vídalínss. 


190 


200 

>> 

390 

14. 

Hallsons. 


60 


65 

» 

125 

15. 

þingvallas. 


60 

>> 

57 

>> 

117 

16. 

Víkrs. 


230 


152 

>> 

382 

17. 

Garöars. 


393 


290 

» 

683 

18. 

Fjallas. 


72 


51 

» 

123 

19. 

Graftons. 


18 


26 


44 

20. 

Árness.*. 


27 


20 

u 

47 

21. 

St. Pálss. 


71 


53 

» 

124 

22. 

Marshalls.*. 


28 


24 

» 

52 

23. 

Spanish Forks.*. 


52 


34 

>> 

86 

24. 

Lincolns.*. 


90 


64 

>> 

154 

25. 

Vestrheimss.*. 


57 

>> 

23 

„ 

80 


Samtals fermdir 3059, ófermdir 2161, alls 5227 

pcir söfnuðir, sem merktir eru með *, lögðu enga fólkstalsskýrslu fram ákirkju- 
þinginu. Fólkstalið í þeim er látið vera hið sama og í seinustu skýrslum. rveir 
seinustu söfuuðirnir standa eigi í kirkjufélaginu, en séra N. Steingr, þorláksson hefir 
Ijónað jteim. fl. P. 


























— 111 — 


XJpp úr rnissíóninni í suðvestrhluta Winnipegbœjar, sem 
séra Hafsteinn Pétrsson hefir haldið uppi síðan í vor (shr. Maí- 
nr. Sam.), hefir nú myndazt reglulegr söfnuðr, sem gefið hefir 
verið nafnið Tjaldbúð'arsöfnuðr. þessi nýi íslenzki söfnuðr hefir 
ltallað séra Hafstein sér til prests út af fyrir sig, og Iiefir hann 
með samþykki „Fyrsta lúterska safnaðar í W.peg“ tekið þeirri 
lcöllun. Guðsþjónustur hins nýja safnaðar eru enn haldnar í 
skólahúsinu, þar sem missíónin var fyrst byrjuð, og sömuleiðis 
sunnudagsskóli safnaðarins, sem hefir verið í gangi síðan uin 
mitt sumar. ] ( in áðr en mjög langt líðr er búizt við, að söfnuðr- 
inn geti haldið samkomur sínar í guðsþjónustuhúsi, sem hann 
á sjálfr, því hann hefir þegar fest kaup í kirkju einni norðar í 
bœnum, sem söfnuðr nokkur til heyrandi biskupakirkjunni 
ensku (St. George) hefir iagt niðr. Er það rúmlegt og gott hús, 
og fæst fyrir mjög lágt verð (eina 400 doll.); en fiutningr húss- 
ins og nauðsynleg viðgjörð á því er mikill kostnaðarauki. 

-------- 

KVITTANIR FYRIR GJÖFUM TIL SKÓLA.SJÓÐS. 


Á unclan kirkjuþingi: 

Á. Friðriksson $3.00; Asta |>óra Jónsdóttir 2.00; Ragnhildr Jónsdóttir 1.00; 
Sigríðr Jóhannsdóttir 0.50; Kristín Jóhannsdóttir 0.50; Sesselja Bjarnadóttir 0.50; 
Jónína Eyjóifsdóttir 0 50; Mrs. Fjeldsted 0.25; Kristbjörg Jóhannesdóttir 0,25; 
Helgi Pálsson 0.25; J. J. Bildfell 1.00; Ögmnndr J. Bíldfell 0.50; Mrs. E, Scheving 
1.00; ónefnd 5.00; Sig. Davíðsson 1.00; Friðrik Arnason 0,25; Mrs. Jónasson (frá 
Nýja ísl.) 0.50; Stefanía Björnsdóttir 0.50; J>uríðr Kristjánsdóttir 0.50; Ilólmfr. 
Gamalíelsdóttir 0.25; Frecl Stevenson 2.00; H. Jóh. Jónsson 0.50; Sigtr. ólafsson 
1.00; |>uríðr Indriðadóttir 1.00; Mrs. Sigtr. Ólafsson 0,50; Jórunn Jónsdóttir 0.50; 
Jóhanna J>órarinsdóttir 0.50; Áslaug lndriðadóttir 0.50; Jóhannes Nordal 1.00; 
Sigríðr Bjarnadóttir 1.00; Mrs. G. Jóhannsson 0,50; Oddný Pálsdóttir 0.50; 
María Ólafsdóttir 0.50; H. Halldórsson 2.00; Albert Jónsson 1.00; Ögm. Ólafsson 
0.50; Gísli Goodman 0.50; J. Blöndal 3,00; Björn Skaftason 1.00; Elísabet Jóns- 
dóttir 1.00; Björg Jónsdóttir 2,00; Eiríkr Sigurðsson 2.00; ónefndr 1.00; Húlmfr. 
Jónsdóttir 1.00; Sigríðr Jónsdóttir 1.00; Valgerðr Finnbogadóttir 1.00; Sesselja 
Jónsdóttir 0.50; Sigrbjörn Kristjánsson 1.00; A, Anderson 0.50: Eleónóra Júlíus 
4,00; Sigríðr |>orvarðardótlir 1.00; séra J. Bjarnason 10.00; Rakel Jörundsdóttir 
1.00; A. F. Reykdal 3.00; Danlel Backmann 0.25; Björg Runólfsdóttir 0.50; 
Pálína Jónsdóttir 1.00; Oli V. Ólafsson 1.00; Sigfits Anderson 1.00; Stefán Jónsson 
1.00; B. T. Björnsson 0.50; Sigríðr Jónsdóttir 2 , 00 ; J>orvarðr Sveinsson 0 . 50 ; S. 
Salómonsdóttir 0,10; Percival Jónason 1.00; W. II. Paulson 2.00; séra Hafsteinn 
Pétrsson 2.00; Ivarl Vopr.i 0,25; Jón Vopni 1.00; Stefán Sveinsson 1.00; Kristín 
Rafnkelsdóttir 1.00; Lára Scheving 1.00; llelga Jósefsdóttir 1,50; Sesselja Jóns- 



— 112 — 


dóttir 0,50; Margrét Bergsveinsdóttir 0.50; Guðriin Ólafsdóttir 0.50; Benedikt 
Ka'nkelsson 1.00; S. þorvarðsson 0.50; Ilaraldr J. Olson i,oo; I [jörtr Lárusson 
0.25; Lizzie Thomson 0.50; Guðm. Féldsted 0.25; Jens Laxdal 0.25; Kristján 
Olafsson 2,00; fórarinn Breckmann 0.50; ónefndr 0.25; Halídór S. Bardal 1.00; 
Páll S. Bardal 1.00; allir þessir, sem níí voru taldir, í Winnipeg—; Elin Guðmunds- 
dóttir, Garðar, 0,25; Ingveldr Samúelsdóttir, Garðar, 0,15; Guðlaug Brandsdóttir, 
Garðar, o,lO; Anonymus, Garðar, 0.50; Sigfiis Bergmann, Garðar, 3,00; Jónas S. 
j Bergmann, Garðar, 0,50; Jón |>órðarson, Canton, 1,00; .Sigurðr Sigurðsson, Garð- 
ar, 5,00; Halldár Iialldórsson, Garðar, 0,50; Ólafr J>orsteinsson, Pembina, 1,00; 
J. S, Bergmann, Garðar, 5,00; Elín Thorlacíus, Garðar, 2,00; Jón Jónsson Mœri, 
Mountain, 3,00; 1. V, Leifr, Glasston, 1,00. 

Síðan á kirkjuþingi: 

(pr. P. S. Bardal) Jón SigvaldasOn 1.00; Ilaraldr Sigurðsson 1,00; Steinvör 
Lárusdóttir 1.00; A. S, Bardal 0,50; Mrs. A. S. Bardal 0,50 (öll í Wpg). 


Biblían og nýja testamentið er til kaups hjá ritstjóra Sani. 


Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson, i64 Kate St.. sendir út ,,Sameininguna“. 


Hr. Sisrbjörn Sigrjönsson (164 Kate St.) heíir frá útgafunefnd ,,Sam- 
einingarinnar“ fengið umboð til að innkalla hinar útistandandi skuldir blaðsins, 
nema írá kaupendum í Dakota, þar sem séra Frift’rik J. Bcrglliaiill er inn- 
köllunarmaðr. Féhirðir blaðsins er hr. Jón Bi.öndal, 545 William Ave. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; fjórði ársfjórðungr 1894. 

5. lexía, sunnud. 4. Nóv.: Jesús herra sabbatsins: Mark. 2, 23—3,5 

6. lexía, sunnud. 11. Nóv.: Hinir tólf postular útvaldir: Mark. 3, 6—19. 

7. lexía, sunnud. 18. Nóv.: Fjallrœðan: Lúk. 6, 20—31. 

8. lexía. sunnud. 25. Nóv.: Mótspyrna gegn Kristi: Mark, 3, 22—35. 

Isafolíl, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kosta 
í Ameríku $1.50. W, II, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


Slllinaiifara hafa W. H. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra £>órh. Bjarnarson, Rvík, 4. árg. 1894, c. .15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ets. ogfæst hjá W.II, 
Pálssyni, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Garðar, N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 


,,SAMEININGIN“ kemr ut mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave. Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús Pálsson,Jón Blöndal, 


P-RENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


